શી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીઠાર સમાજનું મુખપત્ર 


11 સબાતબ પરમો ઘમી।। 


આજે 0૪માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી 


મ મુળ્યમત્રી 
બોટાદમાં ધા 


આજે આપણું બંધારણ અમલમાં 
આવ્યું હતું 


મોટા ભાગના ભારતીયો 26 જાન્યુઆરીને પ્રજાસત્તાક દિન તરીકે ઓળકે છે, 
પરંતુ ઘણા લોકો જાણતા નથી પ્રજાસત્તાકના 20 વર્ષો પહેલા જ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે બ્રિટીશ 
રાજમાંથી ભારત સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર અલબત્ત પૂર્ણ સ્વરાજ જાહેર કર્યું હતું. ભારતનું બંધારણ ૨૬ 
જાન્યુઆરી, ૧૯૫૦ થી અમલમાં આવ્યું. અને રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચુંટાયા. 
ખરેખર, આ એક વિચારણીય પગલું હતું, ૨૬ જાન્યુઆરીનાં બંધારણ પર હસ્તાક્ષર કરી અને 
સ્વતંત્યતા સેનાનીઓ,કે જેઓ ૨૬ જાન્યુઆરીને ભારતનાં સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે ઇચ્છતા હતા, 
તેમના પ્રત્યે સન્માન દર્શાવવામાં આવ્યું. ભારતનાં બંધારણનાં અભ્યાસુ એવા ગ્રેનવિલ ઔસ્ટિનનાં 
મતાનુસાર, ડો. આંબેડકર દ્વારા તૈયાર થયેલ ભારતનાં બંધારણનો મુસદ્દો "પ્રથમ અને સર્વ પ્રથમ 
સામાજીક દસ્તાવેજ” છે. "મોટાભાગની બંધારણની જોગવાઇઓ, ક્યાં તો સીધા સામાજીક ક્રાંતિનાં 
ઉદ્દેશને આગળ ધપાવવા માટે અથવા આ ક્રાંતિનો ઉદ્દેશ બર લાવવામાટે જરૂરી પરિસ્થિતિઓનું 
નિર્માણ કરવા માટે કરાયેલ છે." આ સંશોધન તંત્રને રજુ કરવાનાં સમયે જ બિરદાવતા ડો.આંબેડકરે 
જણાવ્યું કેઃ "આથી અમે ખાત્રી પૂર્વક કહી શકીયે છીએ કે, ભારતીય મહા સંઘ કઠોરતા કે વિધિ 
પરાયણતાનાં દોષથી ગ્રસિત થશે નહીં. તેની વિશિષ્ટ વિશેષતા એ છે કે આ એક લચકદાર(1૦ઝાંણ૦) 
સંઘ છે." 


ગુજરાતના પદ્મ પુરસ્‍કાર વિજેતાઓની યાદી 


વનવિષિંઇવિરિ૪ 
॥1001 1£008110 0/0 


રી 
હ 
જ 
ની 
નૈ 


પ્રચારપ્રસાર 
8 [9 
ઝિ 
જાગૃત ઉજાગર 


ક્રમ નામ ફિલ્ડ પુરસ્કાર નામ 
1 બાલકૃષ્ણ દોશી સ્થાપત્ય પદ્મ વિભૂષણ (મરણોપરાંત) 
2 હેમંત ચૌહાણ કળા પવ્રશ્રી 
3 ભાનુભાઈ ચિતારા કળા પબ્રશ્રી 
4 મહિપત કવિ કળા પબ્રશ્રી 
જમ્મુ-કાશ્મીરમાં શ્રીનગર ખાતે નવા બનાવવામાં આવેલા ક્લોક ટાવરને પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે તિરંગાની લાઇટ્સથી ઝળહળતો 5 અરીઝ ખંભાતા વેપાર-ઉદ્યોગ પત્રશ્રી 
કરવામાં આવ્યો છે. 6 હિરાબાઈ લોબી સમાજસેવા પબ્રશ્રી 
7 પ્રોફેસર મહેન્દ્ર પાલ વિજ્ઞાન-ટેકનોલોજી પબ્રશ્રી 
મ 8 પરેશભાઈ રાઠવા કળા પવ્રશ્રી 


કચ્છ જિલ્લાનીબોર્ડરવિંગબટાલિયન નં.રનાપાંચ કર્મચારીઓની 
મુખ્યમંત્રી પ્રજાસત્તાક દિન ૨૦ ૨૩ના ચંદ્રક માટેપસંદગી 


આપણા ગણતંત્રનો ઉદ્દેશ છે કે તે પોતાના ન્યાય, સ્વતંત્રતા અને સન્‍માન પ્રાપ્ત કરાવે તેમ 
જ તેના વિશાળ પ્રદેશોમાં વસવાટ કરતા વિવિધ આચાર-વિચારવાળા લોકોમાં ભાઈચારાની ભાવના 
વધારે. આપણે તમામ દેશો સાથે મિત્રભાવથી રહેવા ઈચ્છીએ છીએ. 

આપણા ગણતંત્રનો ઉદ્દેશ છે કે તે પોતાના ન્યાય, સ્વતંત્રતા અને સન્‍માન પ્રાપ્ત કરાવે તેમ 
જ તેના વિશાળ પ્રદેશોમાં વસવાટ કરતા વિવિધ આચાર-વિચારવાળા લોકોમાં ભાઈચારાની ભાવના 
વધારે. આપણે તમામ દેશો સાથે મિત્રભાવથી રહેવા ઈચ્છીએ છીએ. 

આપણો ઉદ્દેશ છે કે આપણે આપણા દેશમાં સર્વોમુખી પ્રગતિ કરીએ. રોગ, દરિદ્રતા અને 
અજ્ઞાનતાની નાબૂદી આપણો ઉદ્દેશ અને કાર્યક્રમ છે. 

આપણે સૌ એ બાબતને લઈ ઉત્સુક અને ચિંતિત છીએ કે આપણા ઘણા પીડિત ભાઈઓને 
અનેક યાતનાઓ અને મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડી છે તેમ જ સહન કરી રહ્યા છે, તેમનુ પુનઃવસન 
કરવામાં આવે અને કામ પર લાગી જઈએ. જે લોકો જીવનની આ દોડમાં પાછળ રહી ગયા છે તેને 
અન્યોની સમકક્ષ લાવવા માટે વિશેષ પગલાં ભરવાની આવશ્યકતા છે અને વ્યાજબી પણ છે. 1% * 
રાજેન્દ્ર પ્રસાદ (પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ, પ્રથમ પ્રજાસત્તાક દિવસનું વક્તવ્ય) 


આઠ દેશોની પ્રેરણા 


ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને તેમની ટીમે ઘનિષ્ઠ અને તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરીને આઠ 
જેટલા અગ્રણી દેશોના બંધારણમાંથી પણ પ્રેરણા મેળવી હતી જેમ કે... 
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ : બંધારણનું આમુખ, સુપ્રીમ કોર્ટ, બંધારણનું લેખીત સ્વરૂપ, નાગરિકોના મૂળભૂત 


પ્રજાસત્તાક ધ્વિસ : પ્રથમ પરેડમાં ૦૩ હજાર 
જવાન, ૧૦૦ વિમાન સામેલ હતા 


ટિ 


2િિ 
જાગૃત ઉજાગર 


અધિકારો 
સોવિયેત યુનિયન 
નાગરિકોની મૂળભૂત ફરજો, પંચવર્ષીય યોજના 


યુનાઇટેડ કિંગડમ : ભારતનું ચૂંટણી કમિશનનું માળખુ અને માર્ગદર્શિકા, સંસદની ચૂંટણી, લોકસભાના 


સ્પિકરની પ્રથા. 


કેનેડા : કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચેના સંબંધો ફેડરેશન સીસ્ટમ 


જાપાન સુપ્રીમ કોર્ટની કાર્યપધ્ધતિ અને કાયદા 


જર્મની : કટોકટી લાદવામાં આવે તો નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારો રદ થઇ જાયાં 
ઓસ્ટ્રેલિયા : કેન્દ્ર, રાજ્ય અને સ્થાનિક સ્તરની કામગીરી માટેના ખાતાઓની ફાળવણી, શિક્ષણ, 


આરોગ્ય, સામાજિક ન્યાય, સુરક્ષા વગેરે 


ફ્રાંસ : જુદી જુદી સ્વતંત્રતા, સમાનતા, ભાતૃત્વઆઠ દેશોની પ્રેરણા 


પ્રચારપ્રસાર 
ઊ[છ 
8116 
જાગૃત ઉજાગર 


આજે વસંતપંચમી અને ગણતંત્ર દવસની ઉજવણી કરતા સર્વ 
સનાતની જ્ઞાતિ બંધુઓને શ્રીસમાજ શુભેચ્છા પાઠવે છે. 


ભૂપેન્દ્ર પટેલ 


મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત રાજ્ય 


4010/102023/01/20/1|| 


તા. ૨૦-૦૧-૨૦૨૩ 


સંદેશ 

ઓધવધામના પ્રેરણાદાયી પ્રાંગણમાં શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન 
સમાજ ગુજરાત યુવક મંડળ અને મહિલા મંડળ ધનસુરા દ્વારા પ્રેરિત ૨૪મા સમૂહ 
લગ્નોત્સવનું નેહસભર નિમંત્રણ મળ્યું, આનંદ થયો. 

વસંતના વધામણાં જેવા આ ક્રાંતિ અને સંસ્કૃતિના સમન્વય સમાપર્વમાં ૧૭ 
જેટલાં નવયુગલો પરિણય પંથે સંચરનાના છે તે અનન્ય આનંદની વાત છે. 
કચ્છ કડવા પાટીદાર, વિવિધ કંપાઓ જેવા ગ્રામ્ય સ્થળોના કસબા અને પરિવારોમાંથી 
પોતાના સંતાનોને કુમકુમ પગલાં સાથે જીવનપંથે જોડવા જઈ રહ્યા છે. 

તા. ૨૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ના રોજ સમારંભના અગણિત દાતાઓ આ 
ઓધવધામમાં સંતસાનિધ્ય સાથેના આશીર્વાદ અને દાતાશ્રીઓ દ્વારા દુર્લભ ભેટ સાથે 


સમૂહ લગ્નમાં સામેલ રહેશે. 


આ ૨૪મા સમૂહ લગ્નોત્સવ માટે નવયુગલોને આશીર્વાદ અને સગાં, સ્નેહી, 
સંબંધી અને દાતાશ્રીઓને અભિનંદન, ધનસુરા પ્રેરિત આ પરિણય અવસર માટે 


આયોજકોને બહોળી સફળતા માટે શુભેચ્છા. 


૧૦0, 
ઊલટ ળિદ્વાવાલાતલંતદ્રાં ?01[દ૧, શલ્ડાંતંલાા 
૩111૯2 [0લી [લઉં ળાં” ડવા દાતા 51108], 


&॥11 5. 5. ”દ્વાટાં 5દ્વાળદ]| 581111, /1111૯તથ808તં [08તં, 


ળિદ્યાડા18, ઝિંડા. /૮દ0દ્|1 - 383310 
1/0. 9909232600 


આપનો, 


(ભૂપેન્દ્ર પટેલ) 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ, ધનસુરા દ્રારા આયોજીત ર૪ મો સમૂહ 
લગ્નોત્સવ માટે ગુજરાત રાજ્ય ના માનનીય મુખ્ય મંત્રી ભપૂંદ્ર પટેલ એ પત્ર દ્વારા 


ર. પ 
(હ 


અભિનંદન પાઠવ્યા છે. 


ગુજરાતના આઠ પ્રતિભાથાળીઓની પદ્મ પુરસ્કાર માટે 
પસંદગી : બી.વી. દોથીનૅ મરણોપરાંત પદ્મવિભૂષણ 


ભજનીક લોકગાયક હેમંત ચોહાણ ઉપરાંત મહિપત 
કવિ,ભનુભાઈ ચૈતારા, અર્ઝિઝ ખંભાતા( મરણોપરાંત) 
હીરાભાઈ લોબી, પ્રોફેસર ડો. મહેન્દ્ર પાલ, પરેશભાઈ 
રાઠવાને પદ્મશ્રી પુરસ્‍કાર માટે પસંદગી 


ર૬ જાન્યુઆરી ર૦૦૧ કચ્છ માં ભૂકંપની અનુકંપાનું સમૃતી વન 
ભારતનું સૌથી મોટું સ્મારક અને મ્યુઝિયમ સ્મૃતિવન: 4 મહિનાના 
ગાળામાં 2 લાખ 80 હજારથી વધુ મુલાકાતી પહોંચ્યાં 


ભારતનું સૌથી મોટું સ્મારક અને મ્યુઝિયમ 
સ્મૃતિવન: 4 મહિનાના ગાળામાં 2 લાખ 80 હજારથી 
વધુ મુલાકાતી પહોંચ્યાં 

દેશ-વિદેશના મુલાકાતીઓ કચ્છની 
ખુમારીથી અભિભૂત થયાં, સ્થાનિકો માટે હવે આ સ્થળ 
કલ્ચરલ હબ બની રહ્યું છે 

રિયલટાઇમ ભૂકંપનો અનુભવ કરાવવા 
માટે મ્યૂઝિયમમાં ખાસ થિયેટર 

28 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્ર મોદીએ કચ્છના ભુજમાં સ્મૃતિવનનું લોકાર્પણ 
કર્યું હતું. 26 જાન્યુઆરી 2001ના ત્રાટકેલા ગોઝારા 
ભૂકંપે કચ્છને ઘમરોળી નાખ્યું હતું અને તેમાં ભોગ 
બનેલા નાગરિકોના સન્માનમાં આ સ્મૃતિવનનું નિર્માણ 
કરવામાં આવ્યું છે. અહીં જાન્યુઆરી 20 સુધી માત્ર ચાર 
મહિનાના ગાળામાં જ 2 લાખ 80 હજાર લોકોએ 
સ્મારકની મુલાકાત લીધી છે જ્યારે 1 લાખ 10 હજારથી 
વધુ લોકોએ મ્યુઝિયમની મુલાકાત લીધી છે. મુખ્યમંત્રી 
ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં રાજ્યમાં વિકાસલક્ષી વિવિધ 
પ્રોજેક્ટ પર કામગીરી થઇ રહી છે, જેના લીધે છેવાડાના 
માનવી સુધી ખુશહાલી પહોંચી છે. 
ફીટનેસ, યોગ ક્લાસ, ઓપન માઇક અને સંગીતના 
કાર્યક્રમો 

ભુજ તેમજ રાજ્યના નાગરિકો એકસાથે 
આવી શકે તે હેતુથી અહીં યોગ ક્લાસ અને વર્કશોપ, 
ઓપન માઇક, સ્કેટિંગ કાર્યક્રમો, ઝુમ્બા ગેટટુગેધર, 
વોટિંગ માટેની જાગૃતિના કાર્યક્રમ, સંગીતના કાર્યક્રમ 
અને 21,0004 દીવાઓથી દિવંગતોની શાંતિ માટેના 
કાર્યક્રમ યોજાય છે. તેના લીધે સ્મૃતિવન એક સાંસ્કૃતિક 
કેનદ્ર પણ બન્યું છે જેમાં ભુજ સહિત આસપાસના 
વિસ્તારોમાંથી લોકો આવી રહ્યાં છે. 
જાણીતી હસ્તીઓ મ્યુઝિયમથી અભિભૂત થઈ 

ખ્યાતનામ દિગ્ગજોએ ભુજિયા ડુંગર પર 
નિર્માણ કરાયેલા આ મ્યુઝિયમની પ્રશંસા કરી છે. તેમાં 
જાણીતા રાજનેતાઓ, સશસ્ત્ર દળના અધિકારીઓ, 
સફળ સીઇઓ, ક્રિકેટર્સ અભિનેતાઓ, ભૂતપૂર્વ 
મુખ્યમંત્રી, આરબીઆઇના ગવર્નર અને અન્ય 
મહાનુભાવોનો સમાવેશ થાય છે. 
મુલાકાતીના પ્રતિભાવ 

“હું મારા દેશવાસીઓને ખૂબ નમ્રતા સાથે 
કહેવા માંગુ છું કે આપણું સ્મૃતિવન વિશ્વના અમુક શ્રેષ્ઠ 
સ્મારકો અને સંગ્રહાલયોની સરખામણીમાં એક ડગલું 
પણ પાછળ નથી. હું કચ્છના લોકોને વિનંતી કરવા 
માંગુ છું કે તમારા ઘરે જ્યારે કોઈ મહેમાન આવે, તો 
કૃપા કરીને સ્મૃતિવનની મુલાકાત લીધા વિના તેમને 
જવા ન દેશો. હું કચ્છના શિક્ષણ વિભાગને પણ વિનંતી 
કરવા માંગુ છું કે જ્યારે પણ શૈક્ષણિક પ્રવાસનું 
આયોજન કરવામાં આવે ત્યારે શાળાના બાળકોને અહીં 
લાવવામાં આવે.” - શ્રી નરેન્દ્ર મોદી, વડાપ્રધાન 

“2001ના ધરતીકંપનો સાર જેટલી સારી 
રીતે અહીં ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો છે, તે એક નમ્ર 
અનુભવ છે. તે આપણને પ્રકૃતિનો આદર કરવાનું 
શીખવે છે અને સાથે એ પણ શીખવે છે કે પ્રકૃતિ આપણા 


॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥ ॥ શ્રી ઉમિયાય નમઃ ॥ 


॥ વંદે માતરમ્‌ ॥ 


પમાણ પ0 ય(5130 દરા માોજુત 


મૌ સેવાના લાભાર્થે 


તા.ર૬-૦૧-ર૦ર૩,ગુરૂવારે(વસંત પંચમી) 


વોલીબોલ હુર્નામિન્ટ-ર૦ર૩ 


સ્નેહીશ્રી.. 


શ્રી મંગવાણા પાટીદાર યુવક મંડળ દ્રારા આયોજીત વોલી બોલ ટુર્નામેન્ટ માધ્યમથી 
યુવાનોમાં ખેલ,કૌશલ્ય સહ શારીરીક ક્ષમતા સાથે સમાજમાં પરસ્પર સંપ,સ્નેહ,સદ્ભાવના 
અને સંગઠન જેવા ગુણો જળવાઇ રહે એ માટે આ આયોજન કરેલ છે. 


“ઈ હુનામિન્દના નિયમો વંઃ- 


૧, આ ટુર્નામેન્ટ સુટીંગ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટના નિયમ પ્રમાણે રમાશે. 

ર. આ ટુર્નામેન્ટ ના દરેક પ્લેયર પાટીદાર હોવા જરૂરી છે. 

૩. આ ટુર્નામેન્ટ ની એન્ટ્રી ફી ૧૦૦૦ છે. અને ભોજનની વ્યવસ્થા રાખેલ છે. 

૪. આ ટુર્નામેન્ટ ગ્રામ પંચાયના સભ્યો ભાગ લઇ શકશે. 

પ. આ ટુર્નામેન્ટ માં મેચનો ડ્રો અને આયોજક નો નિર્ણય આખરી નિર્ણય રહેશે જે સર્વે ટીમોને 


માન્ય રહેશે. 

9. આ ટુર્નામેન્ટ માં સર્વે ટીમોને નિર્ધારીત સમયથી ૩૦ મિનિટ પહેલા પહોંચીને રીપોટીંગ કરાવું 
ફરજીયાત રહેશે નહિતર સામેની ટિમ ને બાય જાહેર કરાશે. 

છ. અંડર હેન્ડ, ડાયરેક પહોચવી. 

૮. સર્થિસ ડાયરેક પહોચવી. 

૯, સર્વિસ ૧-ટ્રાયે પહોચાડવી. 

૧૦.લાઈન ટચ બોલ રાઇટ લેખાશે. 

૧૧.નેટી અંડર લેવાની રહેશે. 

૧ર.નેટી ઓવર હેન્ડ ડાયરેક પહોચાડવાનો રહેશે. 

૧૩.દરેક મેચ ૧૧ પોઇન્ટની રહેશે. 

૧૪.સેમી ફાઇનલ ૧૧ પોઇન્ટની રહેશે. 

૧૫.ફાઇનલ મેચ ૧૫ પોઇન્ટની રહેશે. 

૧૬.ટીમની અંદર ભાગ લેનાર દરેક ખેલાડી વેકિસનેટેડ હોવો જોઇએ. 


* નિમંત્રક «- 
શ્રી મંગવાણા પાટીદાર યુવક મંડળ 
ચોપડાનગર-મંગવાણા 


** સમય *- 


ક્‌ 
છ 
ક 
ટ 
શ 
ક્ર 
ક 
છ 
બપોરે ૦૩:૦૦ કલાકે કુ 
હ 
ગે 
બન 
સિ 


રીતીક નાકરાણી 
110.84128 57251 


॥ શ્રી ઉમિયાય નમ : || 
।। શ્રી મંગવાણા પાડીદાર યુવક 
મંડળ દ્રારા આયોજીત || 
ગૌ સેવાના લાભાર્થે 
તા.ર૬-૦૧-ર૦ર૩,ગુરૂવારે 
(વસંત પંચમી) 
વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ-૨૦ર૩ 


હિતેશ ચોપડા 


11૦.87583 54433 110.84597 38149 


જીવનમાં કેટલો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જે જીવ 
આપણે ગુમાવ્યા છે, તે ખૂબ જ દુઃખની ક્ષણ હતી. 
ભૂકંપથી પ્રભાવિત થયેલા લોકોના પુનર્વસન માટે 
અથાક મહેનત કરનારી ટીમને હું અભિનંદન આપું છું. 
સ્મૃતિવનના નિર્માણમાં સંકળાયેલી ટીમની પણ હું 
પ્રશંસા કરવા માંગુ છું, અને અસરગ્રસ્ત લોકોની સ્મૃતિને 
જાળવી રાખવા અને ભવિષ્યની પેઢીને આપત્તિની 
તૈયારીના મહત્વ વિશે શિક્ષિત કરવા માટેના 
સંગ્રહાલયના પ્રયાસોને બિરદાવું છું.” 
-શ્રી શક્તિકાંત દાસ, ગવર્નર, ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક 

"પ્યુઝિયમના દરેક નાના ખૂણામાં એક 
વાર્તા છે જેનો દરેક વ્યક્તિએ ઓછામાં ઓછો એકવાર 
અનુભવ કરવો જોઈએ. અવશ્ય મુલાકાત લેવી જોઈએ." 
- શુભમ, ચેન્નઇથી આવેલ મુલાકાતી 

“તે એક સુંદર અનુભવ હતો. આટલી સુંદર 
ઇમારત, અને તેની અંદર જે છે તે તેનાથી પણ વધુ 
સુંદર છે. કચ્છના લોકોની ખુમારી સુંદર રીતે 
દર્શાવવામાં આવી છે, અને તે ખૂબ સન્માનનીય છે. 
તમને તે ચોક્કસ ગમશે.” 
- રશેલ, સ્પેનથી આવેલ મુલાકાતી 
470 એકર વિસ્તારમાં સ્મૃતિવન પ્રોજેક્ટ 

ભુજના ભુજિયો ડુંગર પર 470 એકર 
વિસ્તારમાં પ્રોજેક્ટ નિર્માણ પામ્યો છે. અહીં વિશ્વનું 
સૌથી વિશાળ મિયાવાકી જંગલ છે જેમાં 3 લાખ વૃક્ષો 
છે. તે સિવાય 50 ચેકડેમ છે, જેમાં શ્રદ્ધાંજલિ તરીકે કુલ 
12,932 પીડિત નાગરિકોના નામની તકતી અહીં 
ચેકડેમની દીવાલો પર મુકવામાં આવી છે. તે સિવાય 
સન પોઇન્ટ, 8 કિમી લંબાઇના ઓવરઓલ પાથવે, 1.2 
કિમી આંતરિક રોડ, 1 મેગાવોટ ક્ષમતાનો સોલાર 
પાવર પ્લાન્ટ, 3 હજાર મુલાકાતીઓ માટે પાર્કિંગ, 300-- 
વર્ષ જૂના કિલ્લાનું નવીનીકરણ, 3 લાખ વૃક્ષોનું 
વાવેતર, સમગ્ર વિસ્તારમાં ઇલેક્ટ્રિક લાઇટિંગ અને 
11500 ચોરસ મીટરમાં ભૂકંપને સમર્પિત મ્યૂઝિયમનો 
સમાવેશ થાય છે. 
ભૂકંપનો અનુભવ કરવા માટે વિશેષ થિયેટર 

2001માં આવેલા ભૂકંપની અનુભૂતિ કરવા 
માટે એક વિશેષ થિયેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. 
અહીં ધ્રુજારી અને ધ્વનિ તથા પ્રકાશના સંયોજનથી એક 
વિશેષ પરિસ્થિતિનો અનુભવ કરાવવામાં આવે છે. 360 
ડિગ્રી પર પ્રોજેક્શનની મદદથી 2001માં આવેલા 
ભૂકંપની અનુભૂતિ કરી શકાય છે. મ્યૂઝિયમમાં કુલ 
આઠ બ્લોક છે જેમને પુન: સંરચના, પુન:પરિચય, 
પુન:પ્રત્યાવર્તન, પુન:નિર્માણ, પુન:વિચાર, પુન:આવૃતિ 
અને પુન:સ્મરણ નામ આપવામાં આવ્યું છે. અહીં 
એતિહાસિક હરપ્પન વસાહતો, ભૂકંપને લગતી વૈજ્ઞાનિક 
માહિતી, ગુજરાતની કળા અને સંસ્કૃતિ, વાવાઝોડાનું 
વિજ્ઞાન, રિયલટાઇમ આપાતકાલીન સ્થિતિ અંગે 
ક્ન્ટ્રોલ રૂમ દ્વારા સમજૂતી તેમજ ભૂકંપ બાદના ભુજની 
સાફલ્યગાથાઓ અને રાજ્યની વિકાસયાત્રા વર્કશોપ 
અને પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા દર્શાવવામાં આવી છે. | જાં 


ઝિઝિ 
જાગૃત ઉજાગર 


થ110 ॥10પાતં0ાતાં 


ક: 501100]1 


_ 00080 1013 1 118 0800 0810110 01લ॥1 


0/૨ 
વ નનન 
269% 


01831 01100011 
11. 3141161001 81111411 


* 81૯110૯7 0# 1$$ 14111૯] 


]11% (0110€5101તાં 3111૬2 


* [1€110૯€# 0 [(8101€] 181018 81018)! 


. પ6 10॥100 પલણાળા॥ 8:00 (1 
[18૬ 1015111૬ 9) 011 1121તદુાં1દુ 911૯0101 
01', 1૨દૃતાં$1 01ત0તંઢ 


£881 1101 1101 0? 81110 ?411 0? 
$00॥ 0101003 14110૫. 
[110100 
3૫181 ઇ॥1& ૬0004110૫૫ 4૫0 €॥4॥811481 1॥10$1 
11, 0110દૃર101ઢા $3110 ઢાં 1101 ર11651014 તલા 


1 ?1૯$4૯॥1 ઉ૯€॥૯€#&| $€€(€101) 
દ 6૬૬8 


1”-77 60077007૮0 


2 । નિટ-ગિ10180)/ [0૫8(80 04૯6107) 


| સર્વાઇકલ કેન્સરની દેશનીપ્રથમ સ્વદેશી વેક્સિનલોન્ચ 


સ્વ. ચંદુભાઈ પોકાર, 


દોલપુર કંપા, 
દ્ધ 5ચ્છ - વીરાણી નખત્રાણા) 
(ઉંમર વર્ષ - ૬૪) 


વાંઢાય ઈશ્વર આશ્રમ ગુરૂગાદી 
ચળવળના સંયોજન અને સદભાવના સાથે મુખ્ય 
ભૂમિકા અદા કરી સુચારુ સંચાલન માટે નાં 
અવિરત પ્રયાસ કરનારની અચાનક વિદાય 

સ્વ. ચંદુભાઈ મણીભાઈ પોકાર, 
દોલપુરકંપા (ધનસુરા), કચ્છમાં મોટી વિરાણીએ 
જીવનમાં સમાજ માટે ગુરુગાદીનું કેટલું મહત્વ છે, 
એ આપણને સમજણ સાથે કર્તવ્ય થકી શીખવતા 
ગયા. 

છેલ્લા લાંબા સમયથી ઈશ્વર આશ્રમ 
ટ્રસ્ટ, વાઢાયની કાયદાકીય વિવાદ ચાલતો હતો 
એ કોઈ અહમ માટે નહીં પણ જે ગુરુ શ્રી 
ઓધવરામજી મહારાજે આપણા અખીલ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ને 
સનાતન ધર્મ નું આચરણ સમજ્ણ સાથે 
પથદર્શક બન્યા અને સમગ્ર પંથકના સમાજને 
વિધરમીઓની ચુંગાલ માંથી બહાર કાઢવાનુ જે 
આત્મીય ભાવે ગુરુ વચનને સફળ બનાવવા કાજે 
ઓધવરામજી મહારાજે ચળવળ સાથે ઝુંબેશ 
ઉપાડી હતી. 

એ ગુરુ ગાદીના જાગૃતિ અને 
અસ્તિત્વ માટેનો પોઝિટિવ અભિગમ દાખવી 
કાયદાકીય વિવાદથી પર રાખીને કેટલાંય 
સમયથી ચાલતો પરસ્પર સમજનવિના નાં 
વિવાદને સુલેહ પૂર્વક શાંત કરવા નાં પ્રયાસમાં 
સફળ રહ્યા. એ પરસ્પરનાં સમજણ 
ગેરસમજણનાં વિખવાદ વિવાદને સરળ સુચારુ 
કરવાના પાયાનાં કાર્યકર સમાન જે ભુમિકા 
અદા કરી રહ્યા હતા. 

સ્વ.ચંદુભાઈ આપણા વચ્ચેથીં 
ઓધવરામજી અને ગુરુ કરસનદાસજીના શરણે 
સિધાવ્યા છે.યોગનું યોગ કહો કે ગુરુઓનો અપાર 


4 ન૭ ૧.._-૭ વા 


23:૪૨ 12૮₹14₹૬-553₹954 ૦૮ ૪૦૦૬૬ મ$૦૪ઇડદ 


1વ૬1૩૦1-૩1૩તાં રિઘતંતા૩1: 9979352929 


41.1૬. 11108૬1૨ 2૪1- 110. 


સર્વાઇકલ કેન્સર 
જાગરૂકતા મહિનામાં, 
નેશનલ બાલિકા દિવસ 
પર મંગળવારે દેશને 
સવાંઇકલ કેન્સર સામે 
દેશને પ્રથમ સ્વદેશી 
વેક્સિન મળી ગઈ છે. 
કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત 
શાહે મંગળવારે સીરમ 
ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયા 
દ્વારા નિર્મિત હ્રુમન 
પેપિલોમાં વાઇરલ(1103/)ની 
વેક્સિનને લોન્ચ કરી હતી. 
તેમ 53ાના સીઈઓ આદર 
પૃનાવાલાએ ટ્વિવટ કરી 
હતી. વેક્સિન લોન્ય કરતાં 
ગૃહપ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, 
આ વેક્સિન લોકોનો 
સવાંઇકલ કેન્સર સામે 
બચાવ કરશે. 1123 
વેક્સિન બનાવવા 511 અને 
1281ના તજજ્ઞો ઘણા 


મહિનાથી અથાક સંશોધન 
કરી રહ્યા હતા. 


પ્રેમ કહો, એતો ગુરુ જ જાણે... 

જે દિવસે લાંબા સમયના વિસ્મયના 
પૂર્ણ વિરામ માટે ૨૩ તારીખ નક્કી કરેલ તે 
સમયે કાર્ય પૂર્ણ થયેલ અને સયુંક્ત ચેરીટી 
કમિશનર રાજકોટના હૂકમનું અમલીકરણ ઈશ્વર 
આશ્રમનો વહીવટ સંચાલન સુચારુ સોંપણી કરી 
કરાવી એજ દિવસે તે સ્થળ પર જ પૂજ્ય 
મોહનદાસજીની હાજરીમાં અને જે જગ્યાએ ઈશ્વર 
આશ્રમ માં, જે રુમમાં સંતો તપ પુજા કરી ગયા છે 
એજ જગ્યાએ મોહનદાસજીના ખોળામાંજ અનેક 
લોકોની હાજરીમાં તા.૨૩.૧.૨૦૨૩ ના બપોરે 
ત્રણ કલાકે દેહ ત્યાગ કર્યો. 

કર્તવ્ય પૂર્ણ અને શ્વાસ પણ પૂર્ણ એ 
કેવી અનોખી અદ્ભૂત પ્રભુની લીલા કહેવાય અને 
એજ દિવસે સવારે એમને ઈશ્વર આશ્રમ ટ્રસ્ટના 
વહીવટ સંચાલનનાં પોતાના કર્મઠ ભાવે લેખન 
પણ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવેલ. આ જ તો છે 
અકળ કુદરતનું કર્તવ્ય કરવા બાદ આપણી 
વચ્ચેથી તેમણે પોતાની પાસે સ્થાન આપીને 
દિવંગતને સદગતિ આપવાની રીત પણ અદભુત 
કહેવાય. 


તેમના પાર્થિવ દેહને કચ્છ ખાતેથી 
દોલપુરકંપા તેમના નિવાસ સ્થાને પરીવાર 
દર્શન અને સ્નેહીઓને અંતિમ મુખાર દર્શન 
કરવામાં આવેલ. તા. ૨૪.૧.૨૦૨૩ ના રોજ 
સવારના ૧૦:૦૦ કલાકે અંતિમ યાત્રા નીકળી 
હતી, જેમાં સમગ્ર પંથકના લોકો જોડાઇ ચંદુભાઈ 
ને આખરી વિદાય આપી હતી. 

સ્વ. ચંદુભાઈ ના અવસાન ના 
સમાચાર થી સમગ્ર ધનસુરા અરવલી અને 
શાબર કાંઠા વિસ્તારની સમાજમાં શોકની 
લાગણી અનુભવી હતી. 

સદગત ની આત્મા ની શાંતિ કાજે 
અને પરિવાર અને સ્નેહીઓ નાં વિષાદ ને વધુ 
શક્તિ પ્રેરક બળ આપવા સહુ પ્રાર્થના કરીએ અને 
સદભાવના સાથે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ.. 
સંયોજક. મનિ 
જસવંત શૂરાણી, હૈદરાબાદ 


ઊ 110 
જાગૃત ઉજાગર 


£૬૬.,%૬#1:₹૬#1. .%ાસ્હ૩ ૬1ર૨5૨૬૯ 
₹£૩૦૦૦રરક ૬૦ર "૪૪૦૦૬. #કબખ્તદઃ 


જાદરા ઇ-૯૪૧૫૬-૪/ ૭૪ | ₹૬ર૯-૬૯૪૬૯૬૧૧%૪%ક૭-- | દ્ઘઃણરકછદ ૬: 


1વંડા1૦ છાં - 11૦0. 4-91 94826 95508 


સમૂહવિવાહ નાં શુભ આયોજન 


કરનાર તમામ વિસ્તારના ઝોન 


સમાજ અને ઘટક સમાજના આયોજન કતઓ ને અભિનદન.. 
(શ્રીસમાજ - મહામંત્રી પરસોતમ ભગત) 


આજે વસંત પંચમી : લગ્નોની 


ઠેરઠેર રોનક 


જોવા મળશે 


સામાજિક સ્તરે સંખ્યાબંધ સમૂહ લગ્નોત્સવના 
આયોજનો ઃ ધામિંક સ્થાનોમાં વસત પંચમી ઉજવશે 


બીજી તરફ અનેક ધર્મ સ્થાનોમાં 
ઉજવણીની સાથે વરઘોડાઓનું 
આયોજન પણ કરવામાં આવ્યુંછે.આ 
અંગે પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ હિન્દુ 
પંચાગ પ્રમાણે મહાસૂદ પંચમીએ 
વસંત પંચમી પર્વની રંગારંગ ઉજવણી 
કરવામાં આવે છે. આમ તો મુખ્યત્વે 
વસંત પંચમી પર્વ જ્ઞાન, સંગીત, 


હિન્દુ સમૂદાયમાં ખુબજ 
મહાત્મ્ય ધરાવતા અને લગ્નોના 
અવસર માટે શુભ મનાતી વસંત 
પંચમીની આગામી ગુરુવારે ૨૬મી 
જાન્યુઆરીના રંગારંગ ઉજવણી 
કરવામાં આવશે. સૂચક છે કોરાના 
કાળ બાદ ત્રણ વર્ષ પછી વસંત 
પંચમી નિમિતે લગ્નોની ભરમારસાથે 
ગ્રામ્ય તેમજ શહેરી વિસ્તારોમાં 
ધાર્મિક કાર્યક્રમોની ઝાકમઝાળ જોવા 
મળશે. 

અત્રે નોધનીય છે કે કોરોના 
મહામારીના સમયગાળામાં 
સામાજિક શુભ પ્રસંગોની ઉજવણીમાં 
ઓટ આવી હતી પણ આ વર્ષેસમાજ 
સ્તરે ઠેરઠેર સમૂહ લગ્નો તથા પાર્ટી 
પ્લોટોમાં લગ્નો ઢોલ ઢબૂકશે અને 


વિદ્યા અને કળાની 


આંકવામાં આવે છે 


માટે ઉજવવામાં આવે છે આ દિવસે 
માસરસ્વતી માતાનોજન્મ થયો હતો. 
વસંત પંચમીએ માતા સરસ્વતી 
હાથમા વીણા અને માળા લઈને શ્વેત 
કમળમાં બિરાજમાન થઈ પ્રગટ થયા 
હતા. અનેસનાતન ઘર્મમાં સરસ્વતી 
માતાની ઉપાસનાનું વિશેષ મહત્વ 


જાન્યુઆરીના દિવસે બુધવારે સવારે 
૧૨: ૩૫ શરુઆત અને ૧૦:૨૯ 


વાગ્યે પૂર્ણ થશે. પરંતુ સુર્યોદય 
તીથીમાં ગુરુવારે વસંત પંચમીની 
ઉજવણી થશે. 

અત્રે નોધનીય છે કે કોરોના 
મહામારી અને તે સાથે જ મૂકવામાં 
આવેલા નિયંત્રણો ના કારણે કેટરિંગ, 
મંડપ, ડેકોરેશન, ફોટોગ્રાફી, લગ્ન 
આયોજનો સાથે સંકળાયેલા અનેક 
ધંધા રોજગાર ઉપર માઠી દશા જોવા 
મળી હતી. 

આવર્ષેલગ્નસરાની મોસમમાં 
લગ્નો માં આયોજનોની ધૂમ વચ્ચે 
ઈવેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝની રોનક ફરી જોવા 
મળી રહી છે અને વસંત પંચમીએ 
સંખ્યાબંધ સમૂહ લગ્નો તેમજ ખાનગી 
પાર્ટી પ્લોટોમાં થતા લગ્નો માટે 
એડવાન્સ બુકિંગો થઈ ગયા છે. તેમજ 
આયોજનોને લઈને લોકોમાં ભાગદોડ 
પણ ચાલી રહી છે. 


દેવામાં સરસ્વતી 


. આવર્ષેરદમી 


રાજયના ચાર મહાનગરોમાં અંદાજિત દ હજારથી વધુ લગ્નોનું આયોજન 


વસંત પંચમી એટલે વિવાહો માટેનું વણજાઈતુ મુહૂર્ત હોય છે સાથે સાથે વિદ્યાના અધિષાત્રા દેવીમાં 
સરસ્વતીનો જન્મોત્સવ પણ છે. અને લગ્નોની મોસમ પણ આ દિવસોમાં પૂરજોશમાં શરુ થઈ છે. આ દિવસોમાં 
સૌથી વધુ લગ્નોનું આયોજન પણ થયું છે. સુત્રોના માનવા મુજબ રાજયના ચાર મહાનગરો સુરત, અમદાવાદ, 
વડોદરા અને રાજકોટમાં મળી કુલ દ હજારથી વધુ લગ્નો યોજાશે. તમામ પાર્ટીપ્લોટ બુક થઈ ગયા છે. પૈસાદારો 
રિર્સોટ અને ડીસ્ટીનેશન વેડિંગ પસંદ કરી રહ્યા છે. જયાં સંગીત સેરેમની, મહેદી રસમ, લગ્ન ને રિસેપ્શન એમ 


સમાજના વ્યવહારો સાચવી રહ્યા છે. વસંતએ આમતો 


ત્રુતુઓનો રાજા માનવા આવે છે અને ત્રણ જગતની 


મહાશક્તિ્મા લક્ષ્મી, મહાકાલી અને મા સરસ્વતી પૈકી સરસ્વતીની ઉપાસનાનો દિવસ વસંત પંચમી છે અને 
રાજયના મોટાભાગના ધર્મસ્થાનોમાં ભવ્યાથી ભવ્ય રીતે ઉત્સવની રંગારંગ ઉજવણી કરવામાં આવશે. 


સોરાષ્ટ્ર પટેલ સંવા સમાજ, સુરતના પ્રમુખ 


કાનજીભાઈ ભાલાળ 


।નં રાષ્ટ્રપતિ એવાડ 


સુરત સિવિલ ફિફેન્સના ચીફ વોર્ડન 


તરીકે પ્રથાંસનીય 
કાનજીભાઈ ભાલાળ 


પાછળની પેઢીની પાટી 


પાછલી તાજું 
ગાયનું દૂધ કેવી રીતે પી શકે, પ્યોરિટી દૂધ પોતાના 
પરિવાર સુધી કેવી રીતે પોહચે એનો જબરદસ્ત પ્રયાસ 
સાથે અનોખો દાખલો બેસાડતું ગામ ખીરશરા - (રોહા) 
ના પાટીદાર ભાઈઓ.. સંયુક્ત રીતે ગૌ - શાળા ખોલી ને 
09 લોકોની મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ થી દરરોજ સવાર - સાંજ 
દૂધની ઘરો ઘર થતી ડિલિવરી...!! 
પ્યોરિટી જળવાઈ રહે...! 
ખરેખર નોંધનીય કાર્ય નખત્રાણા તાલુકાનું 
પાટીદારોની વસ્તી ધરાવતું ગામ ખીરસરા (રોહએ) કર્યું 
છે..! 2006 બાદ ધીમે ધીમે આંગણે દુધાળા પશુઓ 
રાખવાનું ઓછું થતું ગયું. એના પાછળનું મૂળ કારણ 
મુક્ત રીતે જીવવાવાળી મોડર્ન થતી જતી મહિલાઓ , 
જેમને સાંજ અને સવાર નું બંધન ( ચોપાવાળી ટાય - 
આપણી ભાષામાં) પોષાતી ન્હોતી..!! એમાં બાળકોમાં 
પોષણ ઘટતું ગયું. પાઉડર અને મિલાવટવાળા લોકો 
દૂધ પીવા મજબુર થયાં.. 
મિલાવટવાળા દૂધ માંથી મુક્ત થવાના 
રસ્તો ગામ ખીરશરા એ ખરેખર શોધી કાઢ્યો છે.. 
તમારી માલિકીની જ ગાય હોય છે. એમ આઠ થી દસ 
બીજા ભાઈઓની પણ ગાયોને નક્કી કરેલ એક જગ્યા 
પર બાંધવામાં આવે છે. તેની સવાર સાંજ દોહાઈ 
માલિકને કરવાની હોતી નથી..! મેનેજમેન્ટમાં જોડાયેલા 
ભાઈઓ તેની વ્યવસ્થા કરી રાખેલ હોય છે તેના સ્ટાફ 


નિપણૂક: કેજે જાપ * 


ગુજરાતના નવા ચીફ સેક્રેટરી 
તરીકે 1987 બેચના 1/55 અધિકારી 


રાજકુમારની નિમણૂંક પી 
કરવામાં આવી 
છે. આગામી 31 
જાન્યુઆરીના રોજ 
વર્તમાન મુખ્ય સચિવ 
પંક્જકુમારનું એક્સટેન્શન 
પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. 


તેમના સ્થાને નિમાયેલા 
રાજકુમાર ઉત્તરપ્રદેશના 
બદાયુના વતની 


છે અને ગુજરાત રાજકુમાર ઉપરાંત એસ. અપરણ, 


કામગીરી બદલ ા 
[નં રાષ્ટ્રપતિ અંવાડ 


દાર બહેનોને ગાયોની 


દોહાઈ કરતા નથી આવડતું તો શું થયું..? 


દ્વારા ગાયોને જંગલમાં ચરવા મુકવી, તેનું નિરણ , 
દોહાઈ અને ઘર સુધી ડિલિવરીની સુંદર વ્યવસ્થા 
કરવામાં આવી છે.. ઘરના સભ્ય સુધી આવી રીતે 
ચોખ્ખુ દેશી ગાયનું દૂધ પોહચી જાય છે.. 

મેનેજમેન્ટ કરતા ભાઈઓ... 

22 જાન્યુઆરી 2023ના સુંદર વિચાર સાથે 
પર્શનલ ગૌ શાળા ની શુભ શરૂઆત ખીરશરા રોહા મધ્યે 
થઈ હતી તેવું યુવાસંઘ કચ્છ રીજીયનના સામાજીક & 
આધ્યાત્મિક કન્વીનર અને સ્થાનિક યુવક મંડળના 
મહામંત્રી પ્રવીણભાઈ વાલજીભાઈ માવાણી એ જણાવ્યું 
હતું.. જેમાં તેમની આ વ્યવસ્થા 
1. મુકેશ હરેલાલ માવાણી 
2. જેન્તીલાલ દેવશીભાઈ માવાણી 
3. મહેન્દ્ર લાલજીભાઈ માવાણી 
4. જગદીશ મનજીભાઈ માવાણી 
5. પ્રવીણ વાલજીભાઈ માવાણી 
6. લક્ષમણ રામજીભાઈ છાભૈયા 
7. સુરેશ દેવશીભાઈ છાભૈયા 
8. હિંમત ઝવેરીલાલ છાભૈયા 
9. મેહુલ ઈશ્વરલાલા છાભૈયા 

ઉપર જણાવ્યા મુજબના ભાઈઓ આ 
પ્યોરિટી દૂધ પોતાના પરિવાર સુધી કેવી રીતે પોહચે 
એનો જબરદસ્ત પ્રયાસ કર્યો છે.આ પ્રયાસને ખીરસરા 
મહિલાઓ એ પણ વધાવી લીધો હતો અને અંતરનો 
રાજીપો વ્યક્ત કરીને કંકુ ચોખાથી પોખીને શુભ 
શરૂઆત કરેલ. પોતાની પેઢી અને પાછળની પેઢી ને 
પ્યોર દૂધ મળે તેની સુંદર વ્યવસ્થા ને સલામ , આપણી 
આ વ્યવસ્થાને અભિનદન પાઠવીએ. 


પ્રચારપ્રસાર 
મનોજ વાઘાણી, 
પ્રવક્તા ક 
જાગૃત ઉજાગર 


ગુજરાત સરકારના ચીફ સેકેટરીપદે રોજડુમારવી 
પંકજ જપી ૩૧મીએ પિવત 


યેઇ જશે 


પેનલ અંગે ચર્ચા શઇ હતી. ત્યારબાદ 


આ પેનલના નામો દિલ્હી મોકલવામાં 
આવ્યા 


હતા. આ ચાર નામોની 
પેનલમાં ચીફ સેક્રેટરી 
માટે રાજકુમાર ઉપરાંત 
એસ અપર્ણા, વિપુલ 
મિત્રા અને મુકેશ પુરીના 
નામો હોવાનું જાણવા 
મળ્યું છે. આમાંથી છેલ્લે 
રાજકુમારના નામ ઉપર 
મંજૂરીની મહોર મારવામાં 
આવી હોવાનું મનાય છે. 
રાજકુમારની હજી 
એક વર્ષ પહેલાં જ 


કેડરના અધિકારી ક્‌ દિલ્ડી ડેપ્ય્ટેશન 
છે. તેમણે 111 વિપુલ મિત્રા અતત પરેશ પુરીના પરથી ઘરવાપર્સ 
ક।નપરથ' (9 સિ 5" થઈ હતી. તે 
6 હે ક્ટ કલ પામે ચચોમાં હતા પરેતુ દિહીએ સમે તેમને 
એ.ન્જિ1નિયરરેંગ મ ન ગૃહવિભાગન। 
કરેલુ છ. એ સિવાય રોજેકુંમાર ઉપર પસંદગી હોળી ગ ગ સ ચ વ 
તેમણે જાપાનના તરીકે ત્િમણૂંક 
ટોક્યોથી પબ્લિક પોલિસીમાં માસ્ટર આપવામાં આવી હતી. આમપણ 
ડિગ્રી મેળવી છે. રાજકુમાર સિનિયોરિટીમાં વિદાય 


રાજ્યના વહીવટી વડા માટે 
કેબિનેટની બેઠકમાં ચાર નામોની 


લઈ રહેલા વર્તમાન €5 પંકજકુમાર 
પછીના ક્રમે હતા. 


રદ્દો સે સમૃહિ 
મારો સંકલ્પ, -૧૫૧૧ કિલ્લો અર્પણ 


યુવાસંઘમાં કર્મઠ ભૂમિકા અદા કરનાર 
અને પદભાર લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે અદા કરતા 
સુરતના સંનિષ્ટ કાર્યકર એવા કચ્છ નખત્રાણાના 
અંબિકા પેઇન્ટનાં વ્યાપર સાથે નામના મેળવનાર 
હસમુખ ભોજાણી (નખત્રાણા) તેમના જન્મ દિન અને 
દીકરા ફેનિલના સગાઈ, તારીખ ૨૨/૦૧/૨૦૨૩ ના 
રોજ રશ્મિબેન પ્રવિણભાઈ મંગલભાઈ કેશરાણી, 
(નખત્રાણા) હાલે, અંકલેશ્વર ની સુપુત્રી રૂત્વી સાથે 
નક્કી કરેલ છે. 

જીવનમાં જન્મ અને લગ્ન સવિશેષ 
ઘટનાઓ હોય છે. પોતાના લગ્ન કરતાં પણ સંતાનનાં 
લગ્ન નો આનંદ અનેરો હોય છે. આવા ખુશીના ભાવને 
પ્રગટ કરવા અને સમાજ વિકાસથી રાષ્ટ્ર વિકાસ માં 
સહયોગી બનવા, જીજ્ઞા હસમુખ ભોજાણી ખૂબ હર્ષ 
સાથે 
રદ્દી સે સમૃદ્ધિ 
મારો સંકલ્પ 
€ત્મા90818 19360 થકી જાહેર કરવા સાથે ગર્વ 
અનુભવું છું. 

શ્રી સમાજનાં વિકાસ અને વ્યવસ્થા અને 
સનાતની સમજણનાં અધિવેશનની સાર્થકતા કાજે 
મારું અને મારા પરિવાર નું નાનકડું રદ્દીનું યોગદાન 
..૧૫૧૧.. 160 કિલ્લો 

હું હસમુખ અને જીજ્ઞા ભોજાણી સનાતની 


પ્રચારપ્રસાર 


સિડનીમાં ભારતીય ધ્વજવંદન 


શતાબ્દી મહોત્સવ જાજરમાન બને અને આ 
સંગઠનનાં સેતુ માં મારું યોગદાન અર્પણ કરતા ગૌરવ 
ની લાગણી અનુભવું છું.. 

પરીવાર નાં ઉત્તમ પ્રસંગે રદ્દી થી સમૃદ્ધિ 
અંતર્ગત રદ્દી દાન કરવાનો સંકલ્પ કરી સમાજનું 
ત્રણ અદા કરવા એમને પ્રોત્સાહિત કરનાર સહુનો 
આભાર. 
દક્ષિણ ગુજરાત સમાજ ઝોન, 
મહિલા શક્તિપીઠ, 

દક્ષિણ ગુજરાત યુવાસંઘ રીજીયન ટીમ 
દ્વારા હસમુખ અને જીજ્ઞા પરીવારની ભાવનાને 
બિરદાવે છે અને જન્મ દિન તેમજ આતમજા ફેનિલની 
જીવન સંગીની સાથેની સગાઈ પ્રસંગને કર્તવ્યથી 
સરાહનીય કરવા બદલે શુભેચ્છા પાઠવે છે અને 
અભિનંદન સાથે આભાર માને છે.. 
રદ્દી સે સમૃદ્ધિ એક નવતર પ્રયાસ. 
સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ આયોજન સમિતિ 


પ્રચારપ્રસાર 
[9 
કિિળિ 

જાગૃત ઉજાગર 


પ્રચારપ્રસાર 


હકો કાયંક્રમ - (પ્રેમજીભાઇ ભાવાણી) ડો 


સિડની ઓસ્ટ્રેલિયાના કાઉન્સિલ જનરલ 
ઓફ ઇન્ડિયા મનીષ ગુપ્તા સાથે અનેક ભારતીય અને 
અન્ય દેશ પ્રમીઓ દ્વારા આજે ૨૬ જાન્યુઆરીનાં રોજ 
ગણતંત્ર દિવસનાં રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી આપણાં 
ભારત કરતાં પણ પહેલાં કરવામાં આવે. 

આજે રાષ્ટ્રીય પર્વમાં ખાસ આપણાં કેકેપી 
લીડર મૂળ રસલિયાનાં, અમદાવાદના પ્રેમજીભાઇ 
જેઠાભાઇ ભાવાણીની ઉપસ્થિતિ સિડની નાં આ કાર્યકમ 
રહેલ. તેમનો અભિગમ છે તે મુજબ ભારતનું ગૌરવ 
અને રાષ્ટ્રીય ભાવના સાથે તેઓ સદા પોતાના 
અસ્તિત્વ ને જાગૃત અને ઉજાગર રાખે છે.. 

પ્રેમજીભાઇ નાં પણ અંગત મિત્ર સ્નેહી 
જેઓ વારંવાર મળે ખરા જે અબાસભાઈ ગુજરાત 
સરકારમાં નાગરિક પુરવઠા માં સેવા નિવૃત્ત થયા પછી 
જેઓ પણ હાલ સિડનીમાં પરીવાર સાથે રહે છે. જેઓ 
મૂળ વડનગર નજીક ગામનાં જ અને તેમના માતા 
પિતાનાં હોવાથી મોદીજીનાં પરીવાર સાથે એમનો 
ઉછેર થયેલો છે.. સોમાભાઈ દ્વારા તેમને અભ્યાસ માટે 


પ્રેમજીભાઇ સ્વયંમ પણ 


પ્રવૃતિઓ માં મસ્ત અને વ્યસ્ત રહે છે. 


“ન 


ઝન." ન ક ન 
છે વિશ્વનું બેસ્ટ હેલ્ધી 


* સોપારી «૭. કકીવર 

* મોતોયો * સાંધાના દુખાવાઈ _ ના... 
* થાક લાગવો * કીડની 

* દાદર * પથરી 

* જાઈ કોલેસ્ટરોલ 


* ઢાડકા ની નબળાઈ 


પણ જરૂરી સહાય અને સહયોગ બનીને તેઓ એ જતન 
પણ કરેલ. એવા પારિવારિક સનેહીએ પ્રેમજીભાઇ ને 
જણાવેલ નહિ પણ જ્યારે પી.એમ. મોદીજી નો પ્રવાસ 
સિડની હોય તો તેમનો એક ટાણું ભોજન કરવાનો ખાસ 
નિર્ધાર અબાસભાઇ ને ત્યાં હોય છે જે માહિતી મીડિયા 
માંથી પ્રેમજીભાઇ ને મળેલ. તેઓ પણ આજે રાષ્ટ્ર નાં 
આ પર્વમાં પરીવાર સાથે ઉપસ્થિત રહેલ હતા. 

સરસ ભારતીય પરંપરાના કલ્ચરલ 
પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યા અને રાષ્ટ્રગાન તેમજ ધ્વજ 
વંદન કરવામાં આવેલ.આ પ્રસંગે ભારત સરકારના 
પ્રતિનીધી મનીષ ગુપ્તાજી એ પર્વચન કરેલ અને 
સહુને ભારતીય બંધારણ નાં એતિહાસિક ઘટના થી 
અવગત પણ કરેલ. 

સિડની એ ભારત કરતાં ૦૬ કલાક આગળ 
હોય છે તેથી ત્યાં આપણો ભારતીય ધ્વજ વહેલો 
આપણાં કરતા લહેરાતો હોય છે... 


પ્રેમજી ભાવાણી દ્વારા સિડની 
ઓસ્ટ્રેલિયામાં આજે ધ્વજવંધન 
કાર્યક્રમમાં ભારતીય કાઉન્સિલ સાથે 


[4€0 8ત્॥ત્વાંબાડ | 110 )/૦' 1975 માં ખુબ ટેલેન્ટ સાથે 


જોડાયેલ અને ત્યારથી રાષ્ટ્ર ભાવના માં તેઓ ગળાડૂબ હતા અને સહજ બાબત છે જે 1૫૦૦ મા હોય 
તેમાં રાષ્ટ્રીય તહેવાર મનાવવા નો ઉમળકો અનેરો હોય છે. પ્રમેજીભાઇ ગુજરાત ટિમ્બર મરચન્ટ 
ફેડરેશન માં પણ ઉત્તમ નેતૃત્વ કરી સેવા આપેલ અને અનેક એનજીઓ સાથે ત્યારે ભારત માં 
સંકળાયેલ અને આજે આજના પ્રસંગે પણ તેઓ ત્યાં સિડની માં અનેક ભારતીય એનજીઓ સાથે 


આજે આપણે સહુ પ્રથમ સમગ્ર વિશ્વ માં પ્રથમ સવારે વહેલું 


ધ્વજ વંદન કરનાર કેકેપી સમાજના આદરણીય વ્યકિતત્વને અભિનદન પાઠવીએ.. જેમને પોતાનું 
બાળપણ સાથે રાષ્ટ્રીય ભાવના ઉજાગર કરવાનો ભાવ પ્રગટ થયો.. 


ટે અવસાન નોદઘય રિ 
જગત ઉન્નગર 


સ્વ: મણિલાલ ધનજી પોકાર 
ઉમર: 64 વર્ષ | તા. 26.01.2023 
કચ્છમાં ગામ હરિપર 
હાલે નાગપુર 


સ્વ: ડાઈબેન રવજીભાઈ 
સુરાણી ભગત 
ઉમર: 80 વર્ષ | તા. 25.01.2023 
કચ્છ માં ગામ વિથોણ 
(સ્થાનિક) 


ઉનઇ./%ઝ ૦૬-1-1૯૬૬ 
ડા1ં [તાત/તા1 1111001), 5111૫૦ [૦. 186/187, શબ 140. 7,8,9, €॥પવપલ 
ઉતા વા॥॥ંતાત્વા1 - 370201, ।વા1૦11, ઉપાંતાતાં - 110વાંત. 
ઉત૦૬1001॥ નાં નિપતંતા॥ં - 100. 4-91 99791 57883 


છર.8૫૫૯૮ ૦૬૬-1૮૬ 


1. 0ઞપ1/4100/7&40 - ॥ળાણ।ાપ્&ળાત 


2. પ1૪0૬૨/&૩૭%૩ - 1દા &1પ0ઉઠાપ& 


૩. દ।દપ્રપ/ - 1700 1।1-.14/&ગઇ 


પ્ાપ્ટાળબબાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“લ 


1તાતંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. ૫ 1.4/4૪૫#&ઝઠ& - &પ્રણણ& દરણ/#ગ્દડા4 
811ત૫/૦5110૭ાતાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉતા૦ડ।।ણાવતાં - 110. 4-91 78428 05202 


5. #1&00&0 - ૦0& : ।લતદાા0ઞાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


રસર#,ાપ્ાધાલાન દપ દરઈ?ારાડ૬ 


£:2૯9૦1દાર -ષ૦ઝ 110 ણદાર 10 13૦ર ૧1 ૬:ર 


81.1૬. -રઇા11૩ 


#4દ₹૬./%ઝ ૦₹:₹1૮૬ 


1117ણદાર 110113૦ર1-૬ ર .1'પ્૩ઝ ૦રબ્દાર ડઇઇછઇંગઞ_।॥દ રડ 
#4૬€:/%0 ૦11૮૬૬ 
5૩૫૮૪૦૪ ₹૦9. 186/187 શગ૦ #₹4૦. € 
વ્યાત્તા॥ંતાપ્યાત્ત - 370 2014. 'વપાધ્તા3, બ્ઘાંશત્યદ - 10 તાં. 


#4૬:/0 ૦11૮૬ 
ઇઝ ₹4૦. 3, ૯૦બ્ધતમ્ત (1૦૦૮, ૦ ₹4૦. 26. 
5૦૦૬૦૮ - 3, શ#/૪ઇન ૯1પ્રાપ્ય%/છ #પ્ઞઝઝ્યતઇ૪મ્૦ા૩દ, બઝ્યાખ્તાપ્રંતામ્કા૪2 
1૬૫૬૦40. બપાંછત્છદ - 370 204. 
દઇ૩ાપ્યતઝદાઝપ્ઝાં (રરઘતઝતમાં - (1૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 578584 


45, ૦૦૦૭તપ્યાપ્ત ૮1૫૦૦૮4૮, ૦૫પાપ્કધંધુગ્ઘઇ, 
1«પાતંઝપ્કાકતાં, 1વ.દતા), ૦પાંછ#લદ - 370 140. 
“ગલુતાંડા0ણાપ્યાં રઘાતતાવાં - 10૦. * 91 ૦૦254 ૦૩૦4૭ 
ઉણપાત્કાંછામ્યાં રઘતંસાઃાં - 11૦. * 91 9૦૦784 49205 


પત્રવ્વવહાર : ૫૦૧- ૫૦૪, પાંચમો માળ,નરોડા બિઝનેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા-દહેગામ રોડ,એસ.પી.રિંગ રોડ પાસે,તરોડા-અમદાવદ. ૩૮૨૩૩૦. મો. ૭૮૦૧૮૭૭૭૭૪ 


